GALAR GAN, 
e ì Fyfyrdodau Hiraethlaen 


AR FARWOLAETH 


Y PARCHEDIG JOHN PHILLIPS, 


| DIWEDDAR WEINIDOG TREWEN, 


YR HWN A: FU FARW 


h | n Lime-Regis, Dorsetshire, y. 22ain 0 Del yn 
| y flwyddyn, 1834. 





Can Subenis, aBerapron, 


“A Dafydd a alarnadodd yr alarnad hon.” 
“Ni fachludaâ dy haul mwyach.” 


I'r saint rhagorfraint i gyd—oll iddynt, 
Eu llwyddiant a'u hadfyd 
Gwen y nef a gant hefyd, 
Ac yn y bedd gwyn eu byd. 


Mons ultima lânea rerum est. 


Ceren; 


ŷ Axgraffyryd gan John Thomas, agos i'r Fglwys. 


w'r 




















ANERCHEAD. 


ANWYL GYFEILLION, 


Y Pennillion canlynol a roddant ychydig o lawer o 
hanes bywyd duwiol, a marwolaeth gysurus y Parch. JoHN 
PHILLIPS; a gwybydded y darllenydd na chynhwysant 
ond perffaith wirionedd. Mwy o debygolrwydd i'r Cyf- 
aili trancedig, mewn llarieidd-dra a diwydrwydd, fyddoi'w 
weled yn hoìl Weinidogion y Gair yn gyffredinol, yw 


dymyniad eu hewyllysiwr da, 


JUVENIS, 


Aberayron, Ionawr 1, 1835. 


a AN sd 


————— 








F Class No, o| 


e> —**ŵ-—- 


“di —- 


o> 


“—db—- 


o 


wr 


G.A GW, «yc. 


DDYFNDEROEDD anchwiliadwy, 
“.P' Doeth ragluniaeth Tri yn Un, 
Rhyfeddodau dirifedi, 

Pell uwchlaw amgyffred dyn; 
Creadigaeth a chynnaliaeth, 

Trefn Iachawdwriaeth fawr, 
Dyma foroedd eang helaeth, 

Uwch gwybodaeth llwch y llawr. 





2 Mae olwynion hen ragluniaeth, 
: Yn eu dyrus droion maith, 

Wrth fyfyrio'n ddyfal arni 

Wedi'm drysi lawer gwaith ; 
Hyfryd weithiau fydd ei throïon, 

rydiau ereill chwerwon chwith, 

Nes achosi i rai mewn manau, 

Golli dagrau rif y gwlith. 


3 Y mâe llu o weision beunydd, 

Ganddi'n barod with ei llaw, 

A'r ffyddlonaf o'i chenadau, 
Ydyw Angau brenin braw ; 

Pan y caffo hwn orchymyn, 
Mewn mynydyn cychwyn mae, 

Ar bwy bynag rhydd ei ddwylo, 
Rhaid fydd iddo ufuddhau. 


4 Nis gall lluaws o gyfeillion, 

Nis gall perthynasau cu, 

Nis gall cyfoeth nac anrhydedd, 
Gadw draw yr Angau dô; 

Nid yw crefydd na duwioldeb, 
Nid yw defnyddioldeb ehwaith, 

Ddim yn gallu rhwystro'r Angau, 
Rhag cyflawni'r marwol waith. 











4 


5 Nid yw diniweidrwydd bywyd, 
Harddwch gwiw, sirioldeb gwedd, 
Ddim yn ddigon gadw'r Angau 
Rhag defnyddio'i farwol gledd; 
Onide buasai Phillips, 
Amlwg iawn a hysbys yw, , 
Gan y rhai'ny a'i hadwaenai, 
Heddyw'n rhodio tir y byw. 


6 Ah! dych'mygaf clywaf luoedd, 

Gyda galar mawr dros ben, 

'Nawr yn gofyn mewn rhyw syndod, 
Marw Philips o Drewen? 

Mi ddymunwn gael un arail 
Ro'i attebiad yn fy lle, 

Ond er galar rhaid im” atteb, 
Do, fy nghyfaill, darfu e. 


7 Trwm yw'r newydd, ddaeth im' clustiau, 

Âm hen gyfaill anwyl iawn, 

Treuliais oriau difyr lawer, 
Yn ei gwm'ni fore a nawn; 

Pan b'wy'n cofio am ei dymer, 
Hyfryd aeddfwyn dirion ef, 

Byddaf weithiau yn hiraethu, 
Am fyn'd atto fry i'r nef. 


&— 


8 Ofer i mi chwilio am dano, 
Yn Mhenbank, yn nhy ei dad, 
Nac yn unman o'r gym'dogaeth, 
Gyda'i hen gyfeillion mad ; 
.Byth ni welir John ond hyny, 
Yn Nhrenewy' na Threwen, 
Na! fe ddarfu pob cyfeillach, 
Ag ef mwyach îs y nen, 


9 Penalltybie nid yw yno, 
Lle bu'n treulio amser mawr, 
Gyda'r teulu siriol, hawddgar, 
Sydd mewn galar dwys yn awr; 
Treuliodd lawer noswaith gyfan 
Yno, do, 'rwyf fi yn dyst, 
I iawn, fanol, ddwys fyfyrio, 
Yn Efengyl Iesu Grist, 


Wd — 


10 Parkygwey'cd a Ffynnoneripyl, 
Phillips nid yw yno'n awr, 





5 


Lle yn wlithog cafwyd weithiau 
aì defnynau o'r nef i lawr ; 
Penwernfawr a Phenalltcreigiau, 
A Phanteinon gyda hwy, 
Nid yw Phillips yno heddy', 
» Yn cyhoeddi marwol glwy. 


11 Nid yw'r awrhon yn Bryn-Sion, 
Cilyfod na Chenarth chwaith, 
Abergwrog nid yw yno, 
Lle bu'n gweddio lawer gwaith ; 
Cofia rhai'r oedfaon hyfryd, 
Gafwyd yn y lleoedd hyn, 
Nid dros enyd ar y ddaear, 
Ond "nol myn'd fry i Sion fryn. 


12 O fy nghyfaill hoff anwylaf, 
O ddawn addfwynaf oedd yn fyw, 
Beth dal i mi son am dano, 

Nid yw'n bod ar dir y byw ; 

” Fath flodeuyn hardd a wywodd, 

w Llwyr ddiflanodd yn y glyn, 

'Nawr gan ddegau trwy'r gym'dogaeth, 

Mae rhyw hiraeth mawr am hyn. 


18 Gan mor fanol oedd ei gamrau, 
Braidd nis gall'sai pawb o'r bron, 
Ei gyhuddo o un trosedd 
Tra fu ar y ddaear hon ; 
Nid perffeithrwydd oedd ei sylfaen, 
Ond rhoi hyderarno Ef. 
Aeth yn ddiwedd er cyfiawnder, 
I holl gyfraith lân y nef. 


14 'Roedd difrifol ystyriaethau, 
Weithiau ar ei feddwl gwan, 
Pethau pwysig oedd yn synied, 
Fel cewch glywed yn y man; 
Aml siaradau am ei derfyn, 


Pan yn blentyn saith mlwydd oed, 
MH A'i sefyllfa dlawd, resynol,* *Fel pechadur.) . 
Duw'n dragwyddol gaiff y clod,.. 


15 Tair-ar-ddeg o oedran ydoedd, 
Pan wnaeth arddel Iesu gwiw, .. 
Para wnaeth yn filwr ffyddlon, 
Tra ybuardirybywy. 
T3 


— “ 








6. 


'Fod yn was.i Iesu Grist, 
I gynghori pechaduriaid 
*Gadw draw rhag uffern drist... 


16 Am wybodaeth dwys lafuriodd, 
Dros flynyddau er lleshad, 
Gartre y'ngwlad ei enedigaeth, 
Dan olygiaeth doeth ei dad ; 

Lle yn ddyfaFdygwyd fynu 
Ddegau o Weinidogion gwiw, 

Sydd yn gewri cywrain cyhoedd, 
Yn myddinoedd Israel Duw. 


17 Pan yn bedair mlwydd.ar bymtheg, 

'Nol yr hanes. cywir gawn, 

Fe'i sefydlwyd yn Nhrenewydd, 
Lle y bu'n llafurus iaw», 

Yn ymboeni am wybodaeth, 
Mewn athroniaeth gyflawn glwys, 

Gwaith seryddion, daearyddiaeth, 
Duwinyddiaeth hynod ddwys. 


F8 Mawr y dysgwyl ydoedd arno, 
Cyn i'w amser dd'od i'ben 
I ymadael a'r Drenewydd; 
Cafodd alwad i'r Drewen; 
Gwedi darfod â'r athrofa, 
'Trefnodd llywydd mawr y rhod 
Efi waith y weinidogaeth. 
Pan yn dair-ar-hugain 0ed... 


19 Er y dydd y ca'dd eiurddo, ^^^ 

Bu'n llafarioa'i holl ymn ^> 

Yn Drewen a'i hamrywgylehoddd, 
Hyd nes methodd cdywedyd dim ;* 

Chwysodd lawer yn ei hachos, 
Ac ymdreefiodd'yn ddiflin, 

Er mwya ennill pawb-o honynt, 
I fwynhau'r nefolaidd, win. 


20 Yn Drewehbu-ym llafurus; 
4A llwyddîannts. hynod iawr, 

Mewn pummlynedd fe ddwys-bigwyd, 

Amryw gannoedd, hanes gawn; 





“Yr oedd Mr. Phillips, wetii reoli i ei ìefendd 
rai misoedd cyn ymadael a'r, Dreweu 





Buan cafodd ei. dueddi* (* l6;oed.) 

















































“r 


Fe fu'n foddion i chwanegu 
Sion deulu sydd ardaith, 

Moddion brenin:i gael byddin, 
Plant argwerin aty gwaith. 

21 Yr ydoedd beunydd yn y styrïed, 

Faint ei ddyled idd ei Dduw, 

Adeiladodd le preswyliant, 
I ogoniant Iesu. gwiw 

Bryn-Sïon ydyw enw'r. deml, 
Dyma'r fan a thyma'r.lle, 

Y bydd colofn gof am Phillips 
Tra bo haul yn entrych ne”. 


22 Bywiog ydoedd fel pregethwr, 
Amddiffynwr y wir ffydd, 
P ur athrawiaeth a draddodai, 
Buan aeth o'i rwymau'n rhydd ;: 
Un oedd enwog a.galluog,; 
Mawr ei ddawn, nid llai-ei ras, 
Ffyddlon iawn, a diwyd tia 
Bu dros enyd ar y mas. 


23 Nid rhyw weniaith oedd yn gario, 

Er mwyn boddio plant y byd; 

'Nol ei allu pawb gymhellodd, 
'Ffoi yn lluoedd rhagy llid ; 

Ac yn gysson fe ddangosodd, 
Do y llwybr ar bob llaw, 

Fel na chelair dall, eì dwyllo; 
Chwaith na'i, ddâmnio ddydd a ddaw, 


21 Nid oedd PAillips yn ffieiddio: 
Dim yn fwy/ gwirïonedd yw, 
Na gwel'd dynion -yn1hagrithiol 
Gyda gwaith eu'Harglwydd Dduw; 
Dwys annogai.ei gym'dogion, 
Gwnai mewn geiriau llawnion, lly m, 
Ddod i 'mofyn,gwir;ddoefhineb; 
A duwioldeb ynei grym. .,. 
25 Taer annogai henwe ieuainc 
Ddod ganlyn Fesu' gwiw; 
Daa thrab dwys y gweithredai, 
Yn ddidâwl i-foddio Duw erioL a 
Llawer gwaith fe'i. clywyd rym gyaoddi, 
Fod gan lesu rasol nA a j 
Haleluia, Haleluias “ 
Heddyw wedi my mydr Ôl 





8 


26 Pan y methodd a phregethu, 

A hyny'n lân oran ei lais, 

Ca'dd ei symud gan ragluniaeth, 
I Dorsetshire yn ngwlad y Sais; 

Fel y byddai'n fwy defnyddiol, 
Tra yn aros îs y nen, 

Omd er galar, 'nol myn'd yno, 
Buan daeth ei oesi ben. 


27 Pedwar mis ar ddeg o amser, 
Bu'n y briodasol stad, 

Cafodd blentyn gan yr Arglwydd, 
Marw fis o flaen ei dad, 

Mae eu cyrph yn isel obry, 
Yn eyd-bydiu yn y bedd, 

A'u heneidiau yn cyd-foli, 
Fry yn rhydd yn ngwlad yr hedd. 


28 Ermordduwiola rhinweddol, . ì 
Oedd Salina,* anwyl ffrynd, (*Gwraig Mr.P.) 
Er mor chwerw'r ymadawiad, 
Pan ddaeth galwad rhaid oedd myn'd ; 
Prydnawn dydd Sul y ca'dd ei eni, 
Prydnawn dydd Sul darfyddodd byw, 
Caiff ryw Saboth hyfryd oleu, 
Mwy yn ddiau gyda'i Dduw. 
29 Deg-ar-hugain o flynyddoedd, 
Yma gafodd ar y llawr, 
Nid oes gyfrif oed na dyddiau 
Yn y wlad lle mae e'n awr; 
Oedran Brenin y breninoedd, 
Pan y cafodd farwol glwy', 
Deunaw cant a deg-ar-hugain, 
Pedair etto atynt hwy. 
ô0 Ac er byred oedd y tymhor, 
Drefnwyd iddo îs y nen, 
Fe fu*n ffyddlon yn ei ddiwrnod, 
Daeth a'i dasg yn llwyvi ben; 
Hyny dystiodd ef ei hunan, 
Yn nghrafangau'r Angau glac,— 
“* Arglwydd Iesu derbyn f” ysbryd,” 
Ddaeth ddiwedda' o'i enau ma's. 
31 Mynych welodd amgylchiadau 
Annymunol ar ei daith, 
Gwelodd gyfnewidiau lawer, 
Yn y dyrus ania] maith ; 





ê 









——&. 


9 


“* Fe ymdrechodd ymdrech hyfryd, 
Darfu ei yrfaîs y nen, 

Ffydd a gadwodd, yna. cafodd 
Gyfiawn goron ar ei ben.* 


32 Cefais bleser amryw weithiau 
_ Yn ei gyfeillachau dwys, 
Gyda sobrwydd y siaradai 
Am y pethau mwya'u pwys; 
Hoff oedd iddo gael ymddyddan 
_ Â phob oedran ddydd a nos, 
Pawb gynghorai yn ddifrifol, 
Fyw yn dduwiol yn eu hoes, 
83 Ffarwel, ffarwel, gyfaill hyfryd, 
Am ryw ennyd bach yn awr, 
Rwy'n hyderu dy fod heddy” 
Mewn gwell lle nag ar y llawr; 
Os yw'th gorph yn fwyd i bryfed, 
Mewn rhyw fan o Loegr dir, 
Mae dy enaid fry yn gwledda 
A? y peraidd fanna pur. 


35 Un rhagorol, hawdd ei garu, 
Gan bob graddau ydoedd e, 
Tynai sylw boneddigion, 
A thrigolion gwlad a thre; 
Golwg hynaws mwyn a thirion, 
Ydoedd arno yn mhob man, 
Âc ymddygiad boneddigaidd, 
Pob ymgeledd ro'i i'r gwan. 


35 Roedd ei frodyr mewn brwdfrydedd, 

O bob enw dan y nef, 

Bawb a glywsant son am dano, 
Yn ei hoff gofleidio ef; 

Hyd ynod y boneddigion, 
Sydd yn gwisgo'r fantell wen,t 

Pa le bynag cyfarfyddent, 
Parchent Phillips o'r Drewen, 


* Ychydig cyn ei farwolaeth ysgrifenodd yr adnodnau 
hyn,—2 Tim. 4. 6—8; a dymunodd eu danfon hwynt i'w 
anwyl fam, yr hon sydd mewn dwfn alar ar eì ol. 


T Gweinidogion Eglwys Loegr. 











0 


86 Cyfeillion imi” sydd wedi myned, 
Drosodd ì'r Americ draw, 

Ond mae'n bosibl cael ei gweled, 
Oes, yn ddiau ddydd a-ddaw ; 
Llysiau'n gynnar ddont i'r ddaear, 
Yn bur hawddgar, heb eu 1hi, 
Ond nid ywf f“ anwyl Bŷ âill PAidllips, 

Byth ì ddyfod ntaf fl. 
37 Ai byth a. y wedais, mi gamsyniais, 
Ac a bwysais yn, P bell, 
Cafei wel'd ar w edd ei Biynwr 
Mewn rhyw gyflwr lawer gwell; 
Ac er colli ei leferydd, 
Wrth gytiaeddi marwol glwy, 
Nol i'w gorph ì i ddod o'r ddaear, 
Ni fydd mud'na byddar mwy. 
33 Eirieni, na alarwch 
Yn ormodol ar ei ol, 
Na thristewch fel-rhai heb obaith, 
Nac ymdc dygwel h fel rhai ffôl; 
Ond diddenwch bawb eich gilydd, 
Âr yr ymadroddion.hyn, 
““ Gwyn fyd y meirw yn yr Arglwydd, 
Gorphwy s maent ar Sion fryn. 


) Wrth wregys aur yr Archoffeiriad, 
Enaid :Phillips aeth i'r lan, 

I'r drigfa lonydd, gwlad gogoniant, 
Didawl fwyniant dedwydd fan»; 

I gydseinioo mawl Hosanna ; 
I'r gwr fu'n dioddef yn ei le, 

Gan dalu'n llawn y gofyniadau, 
A. chyflawn groesi biliau'r ne. 


40 “Rwy'n dymuno bod bendithion 
Bryniau tragíwyddoldeb mawr; 
Gael ei hestyn i Salina, 
Tra bo'i yma ar y llawr; 
Fel or diwedd caffo fyned, 
At ei phriod mwyn sy mla'n, 
I gydfoli yn ddiddiwedd, 
Fry o gylch yr orsedd lân. 


41: Dos wylofus un hiraethus, 
"A galarus yn dy glwy, 
Ymgysura fwyn balina, 
Gwel y modd-—nac wyla mwy; 

















| 








11 


“Mofyn am y cyfaill goreu, 

“Rhwn trwy angau'n ddiau ddaw, 
Rho di ofal arno'n gyfan, 

Nes mynd trwy'r Iorddonen draw 


42 Gwyr Trewen a'r holl gym'dogaeth 

Sydd mewn hiraeth nos a. dydd, 

Eich anwyl fugail aeth i huno, 
Mawr yw swn am dano sydd ; 

Mr. Phillips roed mewn daear, 
Mawr yw'r galar sy ar ei ol, 

Fe'ch gadawodd yn y rhyfel, 
Byth ni ddychwel ef yn ol: 


$ 


43 Er fod Phillips wedi 'madael, 
A'r Drewen er's llawer dydd, 
Swn ei lais a'i dreiddgar ddoniau, 
Yn eu clustiau heddyw sydd; 
Acmae wedi cyrhaedd calon, 
Do, ryw lu, rwy'n credu'n lan, 
Rhai a ganant fuddugoliaeth, : 
Pan bo'r ddaear oll. yn dân 





44 Gwnewch o ddifri gyda'ch gilydd, 

Godi gweddi tua'r nef, 

Am gael etto fugail ffyddlon, 
Fyddo'n ol ei galon Ef; 

Duwiol, dawnus, mwynaidd, medrus, 

— A llafurus ddydd a nos, 

Bortho'r praidd â gwir wybodaeth 
Yn athrawiaeth bur y gro's. 


45 Llefwn bawb am fod yn barod, 
1 gyfarfod brenin braw, 
Eraill eto aeth i'r siwrnau, 
Mae'n tro ninnau bron gerllaw; 
Boed tangnefedd llawn a, llwyddiant, 
Byth i'w weled yn Drewen, 
- Tra bo haul, y lloer, a lleuad, 
Yw'm dymuniad, nawr, Amen, 


Ï 
h 
| 
? 


ceg yN nn 


Ilznn is another solemn warning, 
To us mortals here below, 

'To prepare to meet the Judgment, 
Tho” in steps it may be slow; 































12 


If of servants the most faithful 
Must obey the stern decree, 
Who on earth can plead exemption, . 
And expect from death be free. | 
Dark, Salina, is thy prospect, - 
Cruel was the dart of Death, | 
Which depriv'd thee of thy husband, 
And left thee behind on earth ; 
Don't repine tho” left deserted, 
By thy PurLr1es' pleasant smile, 
'Tis Heaven's unerring mandate, 
That apart you live awhile. 


Solemn time is fast revolving, 
When you both shall meet again, 
And in blessed glorious mansions, 
More than Eden's bliss regain ; 
In that country, free and happy; 
Nothing shall disturb your peace, 
Death shall never sway his sceptre, â 
Nor destroy the mede of giace. . ŵ 


|ŷ 

We A'i gwir yw, fod fy nghyfaill yn y bedd? 
Bdndith i'r Weddw, a'i.holl gyfeillion En —NI 
aned neb erioed o dymer mwy. caredig a siriol na 
Mr. P.—Barn pawb oedd, pe cawsai iechyd a 
bywyd, y buasai o ddefnydd mawr dros achos Mab 
Duw. — Llwyddianus hynod fu yn 'Drewen.—Cofia 
rhai byth am ei bregeth ragorol i'r bobl ieuainc, yu 
Penygraig, gerllaw Caerfyrddin.—Nid hawdd oedd 
i neb beidio bod yn garedig atto.—Cofir am ei enw 


a'i lafur yn hir, er byrêed ei-oes yn y byd. 
P—g. | DOD. | 


Joan Thomas, Argr afydd, | Caerfu yrddm. 





